ff acy 
y ì A ME 


MARWNA 


A'R 


FARWOLAETH 


. a k 
7 te an 


D, 


Y PARCHEDIG 


EDMUND JONES, 
Gynt Gweinidog yr Efengyl 
| Yn EBENEZER, gerllaw PONT-Y-POOL: 


Yr hwn a gaíglwyd at ei Dadau mewn. Henaint 
Us têg, y 26 o Fis Tachwedd 1792, yn 91 Oed, 
FC wedi bod yn'y Weinidogaeth 70 o Flynyddau. 





GW JDHN THOMAS 


GWEINIDOG yr EFENGYL. 





eru 


HB. xiii. 7. 


ì 
1 
Î 


Meddylizwch. am eich blaenoriaid, y rai a draethafan 
i drwi air Dis: ffydd y» rhai dilynwch, gan'yflyr- 
i ied diwedd €u hymarweddiad bwynt. 








CAERFYRDDIN, 
Argraphwyd gan I. DANIEL, yn Heolg-Farchnad. 





M.DCC,XCIV. 
Ak : 
RD € 
a y el í 
& f 
V2cs AloX x 7 
& he en a £ Fwyd ui £ “; í 











FD DC CD ID DH 


i 


MARWNAD, &?c. 





Bwr yw'r newydd glywais heddy”, 
Am.hen ffyddlon wasu'r Iefu! 

Y duwiol Edmund 'fones aeth ynte” 

Âr ol y cwmp'ni tu ag adre? ; 
Mewn henaint teg, yn llawn o ddyddiau, 


, Fe ga'dd ei gaíelu at ei dadau; i 
' Ei enaid mae, yn ddiau, ï 


b- 


Yinhlith y rhai fy'n gorphwys 5 
Yn y nefol hardd baradwys, o 
Ymhlith yr orfoleddus eglwys. 4 
Ca'dd weled llawer oedd e'n 'nabod, 
Yma ar eu pererindod, 


. Gyd â nefol.hardd gwmpeini) x 


O hen dduwiolion wedi blaenu; 


a Il yn gwiígo eu gynnau gwynion, 


— Yn holl iach ar fynydd Sion; 


3 





Bawb mewn hedd; draw i'r bedd, 
Yn'gweled gwedd wyneb 
Arglwydd bywyd, mewn difgleirdeb, 

Canu iddo glod mewn undeb, & 
Rhoddwyd iddo yn dra belaeth, 

Yr.Yfpryd gynt o brophwydoliaeth ; 

Fel hen brophwyd fe a dd'wedai, 
Ymlaen llaw, am amryw bethau; . 





_ I fyn'd i lawr i lygredigaeth; 
A2 


LO. 
Glynai wrth ddarllain, doeth a duwiol, 
Yn ei 'mofyniadau'n fanol: 
Pwyíig iawn yn ei ddawn, 
'R oedd e'n llawn cariad, 
Diwyd, manol, hardd ei rodiad, 
Fe ga'i barch gan bawb ymhob.gwlad; 


4 Llawn o fylweddoedd ei enaid, 


Fel un o'r hen Buritaniaid, 

Hardd ei fywyd, mawr mewir gweddi, 
Fel hen Dad yn eglwys Iefu; 
Goítyngedig a íylweddol, 

Rhodiai gyd â Duw'n feunyddiol; 
Gwrando'n fwyn wnae ar gŵyn 

'Yr ŵyn, íabanod bronnau, 

Ac yn ebrwydd fe gynhaliai, 

Y rhai gweinion eu meddyliau. 
'Trwy Loegr, Cymru, bu'n trafaelu, 
Gan gadarnhau diígyblion Iefu; 
A thrwy bob gwledydd y trafaelai, 
Gadawai'n ol ryw ber-aroglau: 
Cadarn ydoedd ei lythyrau, 

Aent ymhell mewn amryw fannau; 
'R.oedd e” â llaw yma a thraw, 

Yn ddifraw yn plannu 

Yr apoftolaidd wir eglwyfi, 

Am wel'd gwir grefydd yn ymdannu, 
Nawr mae wedi myn'd i orphwys; 
O'r tŷ o glai fe 'hedai'n gymmwys, 
I artrefu yn nhragwyddoldeb, 

Lle mae'r brodyr oll mewn undeb; 
Gadawai gorph yr lien farwolaeth, 


Dan 








i» 
FE 
bt 
Ry 
Wl 
bh 
a 
A 
N 


dn 





I 


(bn) 


' Dan lawenhau 'hedai'n glau 


At y rhai dedwydd, 

Sy'n waítadol gyd â'r Arglwydd, 
O fewn tre' Caerfalem Newydd. 
Cyn ymadael, fe a dd'wedai, 

“Mae 'mhechodau gwedi maddeu; 
« Nid oes arnaf ofn marw, 

.“ Mae im” Geidwad i fy nghadw: 

«' Ymdrech dêg mi a ymdrechais, 

« Y ffydd hefyd mi a gedwais; 

« Mi wn mwy, dan fy nghlwy', 

“ I bwy y credais, 

« Fy nghyrfa, bellach, mi orphenais, 
« Yn llawn gorfoledd.” —Dymai gyffes. 
Un mil faith cant, naw deg hefyd, 
'Tair o flwyddau yr un ffunud, 
Ydoedd oedran y Meffìa, 

Pan aeth ones i ben ei yrfa: 

Naw deg ac un flwydd hefyd ydoedd 
Ei oed:yntef, pan yr hunodd, 

Dan ymgryfhau "hedeg wnae, 


' Otr:tŷ o glai i'r bywyd, 


I fynwes Abra'm ca'dd ei íymmud, 

O wlad gwae i ganol gwynfyd. 

Wrth £benezer rhowd ef i orwedd, 

Ar bwys ei wraig mewn daear oeredd; 
Ac ar y chweched dydd ar hugain 
O fis Tachwedd, dan dywarchen, 
Yno i gyígu hun yn dawel, 

Ne's$ llefo'n uchel yr archangel; 
Yn ddifraw. cyfyd draw; 

Maes o law etto, 


O Heb 








f 


O 


12 


LS 
Pan delo'r feintiau "nghyd yn gryno, 
Heb mwyach iddynt byth ymado. 
'Trigolion Pont-y-pool, a'i chylchoedd, 
Cofiwch bawb y modd y rhodiodd; 
A'i gyn'lleidfa etto'n rhagor, 
Dilynwch ffydd eich tad a'ch blaenor, 
Duw a gyfyd rai ar fyrder, 
I lanw ei le yn Ebenezer; 
Nifyddtraiar yrhai 
Sydd dan iau'r Iefu, 
Fe gaiff llewod rheipus drengu, 
Cyn bo eiíîau ar y rhei'ny. 
'Ti gyrhaeddaiít ben dy Íiwrnau, 
A'n gadael ninnau rhwng y tonnau; 
Fel yr ŵyn ynghanol bleiddiaid, 
Cwrdd ag ambell ítorom galed; 
Gan y cŵn yn cael ein hela, 
Cyfarth arnom am y cynta”; 
Dewni'rlan, yn yman, 
I gael rhan o'ch gwleddau, 
Yn y nefol hardd drigfannau, 
Lle try'n galar yn ganiadau. 
O gwyn eich byd fydd wedi gorphen, 
Ar eich gyrfa nawr yn llawen, 
A ninnau'n teithio'n erbyn-tylau, 
Ar gael ein llethu dan ein beichiau; 
'T onnau ar ol tonnau'n curo, 
Mewn anialwch bron diffygio; 
Ai ffordd hyn i ben y bryn, 
Cyn hyn, *raethoch chwithau, 
Sy'n awr yn gwiígo'ch hardd goronau, 
Wedi fychu'n lân eich deigrau? 





i 








| IA Pan gwrddo'r feintiau fry ac yma, 


5 


13 A ydych chwi, fy ar ben yr yrfa, 





5, 


Yn cofio am danom ni íydd yma, 
Y rhai a adawíoch mewn anialwch, 
A byd o wae fy'n llawn o driftwch? 
Ai cyd-ymdeimlo a hiraethu 
Yr ydych yna am ein cwmp'ni? 
n y ne? y mae lle, 
Trigfannau newydd, 
Ni bydd y corph yn gyflawn ddedwydd, 
Ne's delo'r holl aelodau i fynydd, 


Rhyfedd fydd yr haleluia! 

Yr eglwys fry fydd orfoleddus, 
Ynghyd â'r eglwys filwriaethus; 
Oll yn gwifgo eu gynau gwynion, 
Yn holl iach ar fynydd Sion; 

Ieíu, gwel yn ddi-gel, 

O'i drafael yn gryno, 

A phob rhai yn peraidd feinio, 
Trag'wyddol glod a moliant iddo, 
Pa un ai haf, neu ynteu gaua”, 
Sydd i ddyfod arnom yma, 

Pan mae Duw'ncafglu yr hen dadau, 
Âm y cyntaf tu ag adre' ? 

A ydyw'r Jubil fawr ar ddyfod? 
Neu ynteu, cafod o drwm drallod? 
F'enaid taw maes o law, 
Diwygiad ddaw etto, 

Mae'r amfer hyfryd wedi gwawrio, 
I'r hen ddiafol gael ei rwymo. 





10 Mae amryw wedi codi eu cefnau, 


Oddiwrth eu gwaith, fyn'd tw ag adre”, — 
Gwm | 











CR 

Glynwch wrthi, weifion Iefu, 
Fel o'u llwch fydd wedi codi ; 
Mae hen babel ar ei gogwydd, 
Hi gwymp ar fyr, hyn fydd y newydd; 
Fe ddaw'r ha^ hyfryd bra, 
Cynhaua'r Iefu, 
Atto 'hed rhyw dorf anerri', 
Fel colommenod i'w ffeneftri, 

í7 Mae gweddiau dan eu gwreiddiau, 
Amryw'n faethu at eu muriau; 
Deliwch atti, frodyr, etto, 
Daw'r awr yn fuan iddi fyrthio; 
A phan y clywir hyn o newydd, 


Bydd nef a dae'r yn llawn llawenydd; -' 


Nefoedd fry a'i holllu, 
Pob llwythi yma 

Yn moliannu am yr ucha', 
Yr Oen fu farw ar Galfaria, 


x8 Ni fydd ond plant y golledigaeth, 
Yn myned dan yr ail farwolaeth; 
A'r prynedigion'fry yn canu, 
Heb un o honynt wedi golli; 
Y rhai, trwy waed y groes, a brynwyd, 
Ac ynghyflawnder amfer alwyd 
Oll yn nhre gyd ag e”; 
O hyfryd le dedwydd! 
Byw'n-drag'wyddol gyd â'r Arglwydd, 
Ei garu a'i foli yn dragywydd, 
r9 Cyrph y feintiau gŵyd yn flaena”, 
Oll o'u beddau am y cynta”, 
I gyfarfod â'n heneidiau, 
Dônt ynghyd 9,bob rhyw fannau; 


I fod 





E^ Nu Ea 
E'N 


Y 
— 


— 
^ — 





lU 
' 
' 
ï 
íl 
ì 
f 
| 
U 
A 
Ŵ 
Ê 
Ê 


| 
î 
Gb 
| 
ob 





2o 


x 


2 





8) ' WW 
I fod ar ddehau'r Iefu'n dyftion, 
Yn erbyn torf o annuwiolion; 
Rhai fyddant farn ddydd y farn, 
I'w cadarn glymmu, 
I fyn'd at ddiafol byth i boeni, 
Yn y tywyllwch eithaf obry. 
Yna'n ebrwydd cyfyd Iefu, 
Ynghyd â'i ddifglair dorf aneirì”, 
Dan lawenhau hwy ant i'r deyrnas 
A bar'towd iddynt oll mewn urddas; | 
'Y briodasferch fydd pryd hynny ; 
Yn ei llawn drwíiad gyd â'r Iefu; 
Hardd ei gwedd, a mewn hedd, 
I'r wledd, gyd â'i phriod; | 
Ar fyr mae'r boreu ddydd yn dyfod, ] 
O Arglwydd, bryíia'r hardd gyfarfod! 





HR Y MON. Ŵ 


Pererinion glân U 
Y Aeth gynt 1 ben eu taith, i d 
Sy'n uchel iawn eu cân, i 
Yn nhrag' wyddoldeb maith; | 
Mae rhai'n i gyd ^nawr gyd â Duw, | 
Mewn hedd yn byw, O gwyn eu byd! 
O rhedwn ar eu hol, 
Dilynwn cl eu traed, 
Ne's dod i'w gynnes go'l, 
Fry ynghynteddau'n, I'ad,. 
I uno gyd â'r tanllyd lu, 
O fewn i dref Caerfalem fry. 


DIWEDD. 


